GUNNAR DAL: 

Vera (Ijóð), ÍOÍO 

Sfinxínn og ham ngjan (ljóð), 1053 
Rödd Indlands, 1053 
Þeir spáðu i stjörnurnar, 1054 
Sfínxinn og hamíngjan, 2. útg., 1054 
Sókratos, 1057 

Spámnðurinn (þýdd ljóð), 1058 



1 , 

•. .ALMÚSTAPA, hiim útvaldi og elskaði 
spámaður, beið tólf ár í borgimn eftir skipi 
sínu, sem bera skyldi hann beim til lands 

feðranna....... 

A uppskeruhátíð bins tólfta árs gekk hann 
á fjallið fyrir ofan borgina og leit til.hafs, 
.og hann sá skip sitt stefna til strandar gegn- 
um þokuna. 

Þá opnuðust hlið sálarinnar, og gleði hans 
flaug óraleiðir yfir hafið. Og hann lokaði 
augunum og bað í þögn hjarta srns. . 

En á leiðinni niður fjallið settist að hon- 
um. tregi, og hann hugsaði: 

Hvemig ætti ég að geta yfirgefið fólkið 
í borginni rór í skapi og án saknaðar? 

Langir voru dagar þjáninganna í þessari 
borg, og langár voru nætur einsemdarinnar. 

Og hver getúr skilið við þjáningu sína og 
einsemd án trega? 


7 



Of mörgum brotum hjarta míns hef ég 
dreift um þessi stræti, og of mörg eru börn 
langana minna, sem ganga nakin um þessar 

hæðir, og ég get ekki farið frá þeim án sakn- 

* , 

áðar og trega. ... 

Það er ekki skikkja mín, sem ég hef af- 
ldæðzt í dag, heldur er hörund mitt flegið 
af mér. 

Það er ekki hugsun mín, sem ég skil að 
baki, heldur hjarta, sem varð ríkt af hungri 
og þorsta. 

« * 

JÞó get ég ekki dvaJizt lengur, 

Ilafið, sem kallar allt til sín, kallar mig, 
og ég verð að stíga á skip. 

Kveðjustundin brennir mig eins og logi 
um nótt, en að vera kyrr er að frjósa fastur, 
verða l£k af Ijósi og bundinn duftinu. 

Feginn vildi ég taka með mér allt, sem 
hér er, en það get ég ekki. 

Orð getur ekki tekið með sér tunguna og 
varirnar, sem gáfu því vængi. Einn verð- ég 
að leggja á djúpið. 


8 


I 



Einn og án hreiðurs síns flýgur örninn 
mót sólu. 

Þegar hann kom niður af fjallinu, leit 
hann aftur til hafs og sá skip sitt nálgast 
og á þiljum uppi sæfara, menn frá settlandi 
smu. 

Og sál hans hrópaði á þá og sagði: Synir 
minnar fornu móður, þið væringjar úthaf- 
aíma. 

Hve oft hef ég ekki siglt með ykkur í 
draumum mínnm . 

Og nú siglið þið inn í vöku mma, sem 
er enn dýpri draumur. 

g er ferðbúinn, og segl Iangana minna 
bíða byrjar. * 

Aðeins örskotsstund mun ég anda að mér 
þessu kyrra lofti, örskamma stimd mun ég 
líta um öxl með trega í augum. 

Síðan mun ég halda á f und ykkar, vær- 
ingi meðal væringja. 

Og þú mikla haf, andvaka móðir, sem 
ein ert frelsi og friður hinna fallandi vatna. 


9 




eftir skamma stund fell ég til þín, ógrynnis- 
dropi í sæ hins eilífa. 

A leið simai sá- hann álengdar menn og 
konur yfirgefa jarðir sínar og vínekrur og 
hraða sér til borgarhliðanna, 

Og hann heyrði þau kalla nafn sitt og 
hrópa: Skip spámannsins siglir að landi. 

* * 

* * * 

Og hann sagði við sjáifan sig: Skyldi 

skilnaðarstundin verða dagur samfundanna? 

Og mun það með sanni sagt verða, að 
kvöld mitt sé morgunn nýs dags? 

En hvað get ég gefið þeim, sem skilið 
hefur plóg sinn eftir í plógfarinu, og þeim, 
sem stöðvað hefur hjól vínþrúgunnar? 

Mun hjarta mitt verða tré, sem svignar 
undan ávöxtum þeim til handa? 

Og mimu vonir mínar streyma eins og 
lind í bikar þeirra? 

Er ég harpa, sem fingur guðdómsins 
snerta, eða hljóðpípa, sem andardráttur hans 
leikur um? 


10 



Ég, sem leitaði þagnarinnar, hvaða fjár- 
sjóði hef ég fundið í þögninni til að gefa 
þessu fólki? 

Ef þetta er dagur uppskeru minnar, hve- 
nær hef ég þá á gleymdum vorum sáð fræ- 
inu og í hvaða akra? 

Ef ég á þessari stundu skal lyfta ljóskeri 
mínú, verður það ekki logi minn, sem þar 
brennur. 

Tómu og dimmu mun ég lyfta því, og 
engill næturinnar mun fylla það olíu og 
tendra ljósið. 

I»etta sagði hann í orðum. En djúp hjarta 
hans voru enn dulin, því að jafnvel hann 
gat ekki tjáð sinn æðri leyndardóm. 

!Þegar hann kom inn í borgina, kom allt 
fólkið til móts við hann og ákallaði hann 
einum rómi. 

Og öldungar borgarinnar gengu fram og 
sögðu: 

Dvel hjá okkur enn um stund. 


11 



Ungur komst þú inn í kvöldland okkar 
og gafst okkur drauma til að dreymá. 

Þú ert ekki framandi gestur meðal okkar, 
heldur sonur okkar, sem vér unnum. 

Leyfðu okkur að sjá ásjónu þína enn um. 
stund. 

0g prestarnir og hinar helgu meyjar sögðu 
við hann: 

Lát ekki öldur hafsins skilja okkur að, 
og árin, sem þú varst hjá okkur, verða að 
mimmigu. 

Þú hefur gengið um meðal okkar, og 
skuggi anda þíns hefur verið ljós okkar. 

Héitt höfum við unnað þér. 

En ást okkar var hljóð og dulin mörgum 
blæjum. 

En nú hrópar hún á þig og býst til að 
standa nakin fyrir augliti þínu. 

Og þanDÍgh efur það alltaf verið, að ástin. 
þekkir ekki dýpi sitt fyrr en á skilnaðar- 
stundinni. 


12 



* * 


• Og aðrir komu og báðu haun vera, en 
hann svaraði þeim engu. Hann laut aðeins 
höfði, og þeir, sem næstir stóðu, sáu tár 
hans falla. 

Og hann og mannfjöldinn gengu til torgs- 

ins fyrir framan musterið. 

■ , + 

Þá gekk út úr helgidóminuin kona ein, 
sem nefnd var Almítra. Og hún var völva. 

ITann horfði á hana mildum augum, því 
að það var hún, sem hafði leitað hann uppi 
•og trúað á hann hinn fyrsta dag, sem hann 
■dvaldist í borginni. 

Og hún fagnaði honum og sagði: 

Spámaður guðs, sem leitar hins æðsta, 
Iengi hefur þú beðið skips þíns. 

Og nú er skip þitt komið að landi, og 
•ekkert fær heft för þína. 

Römm er taugin, sem dregur þig til lands 
mmninganna og bústaða þinna æðri lang- 
ana. Ast okkar bindur ekki hendur þínar, 
og þörf okkar verður þér ekki fjötur um fót. 


18 



En við biðjum þig þess, að þú talir til 
okkar, áður en þú ferð, og veitir okkur blut- 
deild í sannindum þínum. 

Og við munum segja þau börnum okkar 
og þau sínura börnum, og þau skulu ekki 
falla í grýtta jörð. 

1 einsemd þinni hefur þú séð daga okkar, 
og í vöku þinni hefur þú séð sorg og gleði 
okkar svefngenglanna. 

Segðu okkur því, hvað við erum, segðu 
okkur það, sem þú veizt um mannlífið frá 
vöggu til grafar. 

Og hann svaraði: 

Synir og dætur Orphalesu, hvað get ég 
sagt nema það, sem þið þegar vitið í hjört- 
um ykkar? 


14 



r 


Í>Á SAGÐI ALMÍTHA: Hvað er ást? 

Og hann leit upp og horfði á fólkið, og 
það varð djúp þögn. 

Hann sagði: 

Tegar ástin kallar þig, þá fylgdu henni, 
þótt vegir hennar séu brattir og hálir. . 

Og láttu eftir henni, þegar vængir hennar 
umvefja þig, þótt sverðið,' sem falið er í 
fjöðrum þeirrá, geti sært þig. 

Og þegar hún talar til þín, þá trúðu á 
hana. 

!Þó að rödd hennar kunni að eyða draum- 
um þínum, eins og norðanvindur, sem legg- 
ur garð þinn í auðn. 

Því að eins og ástin krýnir þig, eins mun 
hún krossfesta þig. 

Eins og hún teygir arma sína upp í trjá- 
krónuna og gælir við mýkstu laufin, sem 
titra í sólskininu, eins mun hún seilast niður 



15 



að rótunum og losa um þau bönd, sem binda 
þær jörðinni. 

| 

B 

Húh safnar þér til sín eins og kornbund- 
inum. 

Hún þreskir þig, þar til þú- verður nakin. 

Hún sáldar þig frá hismi þínu. 

Hún malar þig hvíta. 

Hún hrærir þig, imz þú verður auðmjúk. 

Og síðan leggur hún þig á helgan eld og 
gerir þig að brauði hinnar helgu kvöldmál- 
tíðar. 

AJlt þetta mun ástin gera við þig, til þess 
að þú inegir þekkja leyndardóma hjarta 
þíns og þannig verða brot af hjarta lífsins. 

En ef þú, vegna ótta þíns, leitar aðeins 
að fróun og nautnum ástarinnar, þá er þér 
betra að hylja nekt þína og hverfa úr korn- 
myJnum ástarinnar inn í veröld, sem á sér 
hvorki vor né haust, þar sem hlátur þinn 
er holur og tár þín ógrátin. 


16 



. Ástin gefur ekkert nema sjálfa sig og 
þiggur ekkert nema sjálfa sig. 

Ástin á engar eignir og verður aldrei 

eign, því að ástin á sig sjálf og er sjálfri sér 

■ 

nóg. 

Þegar þú elskar, skaltu ekki segja: „Guð 
er í hjarta mínu“, segðu heláur: „Eg er í 
hjarta guðs“. 

Og þú mátt ekld halda, að þii getir ráðið 
för ástarinnar, því að ástin, ef þú ert henn- 
ar verð, stjórnar för þinni. 

Ástin þráir aðeins að fulikomna sjálfa 
sig. 

En ef þú elskar og þráir, þessar séu þá 
þrár þínar: 

Áð bráðna og renna fram eins og lækur, 
sem syngur nóttinni Ijóð sitt. 

Að þekkja sorg hinnar mestu sælu. 

Að bera und í hjarta, vegna þess að þú 
þekktir ástina. 

Og að blæða frjáls og full af innri gleði. 


'Spámaðorinn — 2 


17 



- Að vakna að morgni með vængjað hjarta 
og fagna nýjum degi ástar þinnar. 

Áð hvíla hljóð um hádegið og finna ai- 
sælu ástarinnar. 

Að snúa heim að kvöldi með þakklátum 
huga og sofna með fyrirbæn í hjarta og 
lofsöng á vörum. 



M TÓK ALMlTRA aftur t il máls o g 
sagði: 

Meistari, talaðu við okkur um hjóna- 
bandið. 

Og hann svaraði og sagði: 

Þið fædduzt saman, og saman skuluð 
þið verða að eilífu. 

Saman skuluð þið verða, þegar hvítir 
vængir dauðans leggjast yfir daga ykkar. 

Já, saman skuluð þið verða jafnvel í þög- 
ulli minningu guðs. 

En verið þó sjálfstæð í einingu ykkar, og 
látið vinda himin sins leika milli ykkar. 

Elskið hvort annað, en látið ástina ekki 
verða að fjötrum. 

Látið hana heldur vera síkvikan sæ milli 
ykkar sálarstranda. 

Fyllið hvort annars bikar, en drekkið 
ekki af sömu skál. 

Gefið hvort öðrit brauð ykkar, en borðið 
ekki af sama bleifi. 


19 



Syngið og dansið saman og verið glöð, 
en leyfið hvort öðru að vera einu, eins og 
strengir fiðlunnar eru einir, þótt þeir leiki 
sama lag. 

Gefið hvort öðru hjarta ykkar, en setjið 
það ekki í fangelsi. 

Aðeins hönd lífsins getur haldið hjörtum 
ykkar. 

Og standið saman, en ekki of nærri hvort 
öðru: 

Því að það er bil á milli musterissúlnanna 
og eikin og kýprusviðurinn vaxa ekki hvort 
í annars skugga. 



20 



OG KONA EIN, sem hélt á ungbarni á 
armi, sagði: 

Talaðu við okkur um böm. 

Og hann sagði: 

Börn ykkar eru ekki börn ykkar. 

Þau eru synir og dætur lífsins og eiga sér 
sínar eigin langanir. 

Þið eruð farvegur þeirra, en þau koma 
ekki frá ykkur. 

Og þó að þau séu hjá ykkur, heyra þau 
ykkur ekki til. 

Þið megið gefa þeim ást ykkar, en ekki 
hugsanir ykkar, þau eiga sér sínar hugsanir. 

Þið megið hýsa líkama þeirra, en ekki 
sálir þeirra, því að sálir þeirra búa í húsi 
' framtíðarinnar, sem þið getið ekki heim- 
sótt, jafnvel ekki í draumi. 

Þið megið reyna að líkjast þeim, en ekki 
gera þau lík vkkur. 

Því að lífið fer ekki aftur á bak og verður 
ekki grafið í gröf gærdagsins. 


21 



Þið eruð boginn, sem bömum ykkar er 
skotið af eins og lifandi örvum. 

En mark bogmiannsins er á vegi eilífðar- 
innar, og hann beygir ykkur með afli sínu, 
svo að örvar hansf ljúgi hratt og Iangt. 

Látið sveigjuna í hendi bogmannsins 
vera h amin gju ykkár, því að.eins og hann 
elskar örina, sem flýgur, eins elskar hann 
bogann í hendi sér. 


9 % 



ÞÁ SAGÐI RÍKUR MAÐUR: 

Talaðu við okkur um gjafir. 

. . Og hann svaraði: 

Að gefa af eigum sínum er lítil gjöf. 

, Hin sanna gjöf er að gefa af sjálfum sér. 

V • 

Því að hvað eru eigur þínar annað en 
hlutir, sem þú geymir og gætir af ótta við 
að þarfnast þeirra á morgun? 

Og morgundagurinn, hvað mun morgunr 
dagurinn færa hinum margvísa hundi, sem 
grefur bein sin í sporlausan sandinn, eltandi 
pílagríma á leið til hinnar helgu borgar? 

Og hvað er óttinn við skortinn annað en. 
skortur? 

Er ekki ótti við þorsta, þegar brunnur 
þinn er fullur, sá þorsti, sem ekkert fær 
svalað? 

" ■ 

Til eru þeir, sem gefa lítið af nægtum 
sínum, og þeir gefa til að láta þakka sér, 
og hin dulda ósk þeirra eitrar gjöfina. 



Til eru þeir, sem eiga lítið og gefa það 
allt. 

Þetta eru þeir, sem trúa á lífið og nægtir 
lífsins, og þeirra sjóður verður aldrei tómur. 

Til eru þeir, sem gleðjast, þegar þeir gefa, 
og gleðin er laun þeirra. 

Og til eru þeir, sem þjást, þegar þeir gefa, 
óg þjáningin er skírn þeirra. 

0g til eru þeir, sem gefa og þekkja hvorki 
þjáningu þess né gleði og eru sér ekki með- 
vitandi um dyggð sína. 

Þeir gefa eins og blómið í garðinum, sem 
andar ilmi sínum út í loftið. 

Með verkum þeirra talar guð til mann- 
ann a, og úr augum þeirra lýsir bros hans 
joroinni. 

. 1 * 

Það er gott, að þú gefir, þegar þú ert beð- 
inn, en það er betra að gefa óbeðinn af Skiln- 
ingi. 

'Og hinum örláta er leitin að þeim, sem 
gefa skal, meiri gleði en að gefa. 



0g er þá nokkuð, sem halda á eftir? 

Allt, sem þú átt, mun einhvem tíma verða 
gefið oðrum. 

Gefðu því, meðan tími er til, og ætlaðu 
það verk ekki erfingjunum. 

* 

Oft hefur þú sagt: 

„Ég vil gefa, en aðeins þeim, sem á þ að 
ski]ið.“ = 

Trén í garði þínum mæla ekki þannig, 
ekki heldur hjörðin í haganum. 

Þau gefa til að lifa, því að án þess mundu 
þau farast. 

Vissulega er sá, sem er þess verður að 
lifa, einnig verður gjafa þinna, og sá, sem 
er þess verður að dreldca af vötnum lífsins, 
er einnig þess verður, að bikar hans sé fyllt- 
ur í læk þínum. 

Og er til meira manngildi en það, sem 
fólgið er í hugreklci, trú og jafnvel gjafmildi 
þess, sem þiggur? 

Og átt þú skilið, að menn uppljúki hjarta 


25 


\ 





sínu fyrir þér og brjóti odd af oflæti sínu, 
til þess að þú megir sjá manngildi þeirra 
nakið pg stplt þeirra óttalaust? 

Gakktu fyrst. úr skugga um, að þú sjálf- 
ur eigir skilið að gefa og vera verkfæri gjaf- 
arans. 

í ' . 

Því að í raun og veru er það lífið, sem 
gefur lífinu, og þú, sem heldur sjálfan þig 
veitanda, ert aðeins áhorfandi. 

Og þið þiggjendur, — og þið eruð öll 
þiggjendur — leggið ekki á neinn klyfjar af 
þakklæti, leggið ekki ok á ykkur sjálf og 
þann sem gefur. 

Látið heldur gjafimar verða að vængjum, 
sem lyfta bæði þeim sem gefur og þeim 
sem þiggur, því að vera of skuldbundinn 
gefendanum er að efast um veglyndi hans, 
sem á vora gjafmildu jörð að móður og guð 
að föður. 



26 



ÞÁ SAGÐI GAMALL MAÐTJR, sem 
átti veitingakrá: 

Talaðu við okkur um mat ogd rykk. 

Hann sagði: 

Ég vildi, að þið gætuð lifað á ilmi jarðar- 
innar og nærzt á ljósinu eins og blóm. 

En fyrst þið verðið að drepa til að eta og 
ræna hinn nýborna móðurmjólkinni til að 
slökkva þorsta ykkar, gerið það þá að fórn- 
arathöfn. 

Látið matborðið verða altari, þar sem 
hinu hreina og saklausa í skóginum og á 
sléttunni er fórnað fyrir það, sem er enn 
hreinna og saklausara í manninum. . 

Þegar þú felJir dýr að velli, þá segðu við 
það í hjarta þínu: „Hið sama afl, sem fellir 
þig, mun einnig fella mig, — einnig ég mun 
verða etinn. 

Lví að það lögmál, sem framseldi þig, 
mun einnig framselja mig máttugri hendi. 


27 



Blóð þitt Qg blóð mitt er safínn, sem 
Yggdrasill nærist á.“ 

Og þegar þú kremur epli milli tannanna, 
þá segðu í hjarta þínu: 

„Fræ þitt mun lifa í mér, og frjóangar 
þínir munu blómgast í hjarta mínu, og ilm- 
ur þinn mun verða minn andardráttur, og 
saman skulum við gleðjast allar stundir.“ 
Ogí haust, þegar þú tínir berin í víngarð- 
inum, þá segðu í hjarta þínu: 

„Einnig ég er víngarður, og ávöxtum mín- 
um verður safnað, og eins og nýtt vín verð 
ég geymdur í traustum kerum.“ 

Og í vetur, þegar þú drekkur vínið,'láttu. 
þá hvern bikar verða að ljóði, og minnstu 
í ljóði þínu haustdáganna og víngarðsins.. 



ÞÁ SAGÐI BÓNDI N0E3OJR: 

Talaðu við okkur um vinnuna. 

Og hann svaraði og sagði: 

Þið vinnið til að fylgja framþróun jarðar- 
innar og heimsandans. 

Því að iðjuleysinginn verður strandar- 
glópur tíinans og stígur út úr framvindu 
lífsins, sem stefnir hátignarlega og í stoltri 
undirgefni til hins fullkomna. 

Þegar þið vinnið, eruð þið hljóðpípa, sem 
breytir nið daganna í söng. 

Og hver ykkar vill sitja þögull og hljóð- 

ur í hinum samstillta kór? 

* • • 

Alltaf hefur ykkiu* verið sagt, að vinnan 
sé bölvun og erfiðið ógæfa. 

En ég segi ykkur, að vinna ykkar lætin: 
fegursta draum jarðarinnar rætast, — 
draum, sem ykkur var í öndverðu ætlað 
að gera að veruleika; því er vinna ykkar 
ástaróður til lífsins, og að sýna í verki ást 


39 



sína á lífinu er að öðlast hlutdeild í innsta 
leyndardómi þess. 

En ef þið kallið lífið þjáningu og brauð- 
stritið bölvun, sem skráð er á ásýnd ykkar, 
þá svara ég, að ekkert nema sviti ykkar 
getur hvítþvegið það letur. 

Og ykkur hefur verið sagt, áð jörðin sé 
táradalur, og vegna lífsleiða ykkar bergmál- 
ið þið það, sem þreyttir menn hafa sagt. 

Og ég segi, að sannarlega sé lífið myrkur, 
nema til sé vilji, og allur vilji er blindur, 
nema til sé þekking, og öll verk eru fánýt 
án kœrleika. 

Þegar þið vinnið í anda kærleikans, þ á 
finnið þið sjálfa ykkur, hvert annað og guð. 

Og hvað er að vinna af alúð? 

Það er að vinna klæði úr þráðum hjarta 
síns, líkt og það væri ofið handa ástvinu 
þinni. 

Það er að byggja hús með ljúfu geði líkt 
og það ætti að verða handa ástvinu þinhi. 

Það er að sá af umhyggju og uppskera 


30 



með gleði, líkt og þú værir að safna ávöxtum 
lianda ástvinu þinni. 

Það er að leggja sál sína í öll verk sín og 
vita, að lielgir menn fortíðarinnar standa þér 
við hlið. 

Oft hef ég keyrt ykkui segja eins og úpp 
úr svefni: „Sá, sem keggur marmara og 
meitlar sál sína í steininn, er göfugri en sá, 
sem yrkir jörðina. 

Og sá, sem höndlar regnbogann og leggur 
liann á léreftið í líki manns, er meiri en sá, 
sem býr til skó á fætur okkar.“ 

■ i 

En ég segi ykkur, ekki í svefni, heldur í 
Ijósri vöku, að vindurinn bjalar engu hlý- 
legar í blöðum eikarinnar en við grasið á 
grundinni. 

Og sá einn er stór, sem með ást sinni 
breytir þyt vindsins í ljóð og söng. 

Að vinna er að sýna ást sína í verki. 

Ef þú getur ekki unnið verk þitt glaður, 
heldur með þungum móð, þá er þér betra 


31 



að hætta starfi þínu og setjast niður við 
anddyii musterisins og biðjast beininga af 
þeim, sem vinna verk sitt glaðir. 

•. Ef þú kremur vínberin með ólund, þá 
blandar þú vínið eitri. 

0g þótt þii syngir eins og engill, en hefðir 
ekki.yndi af söng, þá gerðir þú eyru manna 
ónæm fyrir söng dagsins og ljóðum nætur- 
innar. 



82 



ÞÁ SAGÐI K ONA EIN: Talaðu við 
okkur um gleði og sorg. 

• Og hann svaraði: 

Sorgiu er gríma gleðinnar. 

Og indin, sem er uppspretta gleðinnar, 
vár oft full af tárum. 

Og hvernig ætti það öðruvísi að vera? ■, 

Þeim mun dýpra sem sorgin grefur sig í 
hjarta manns, þeim mun meiri gleði getur 
það rúmað. 

Er ekki bikarinn, sem geymir vín þitt, 
brenndur í eldi smiðjunnar? 

Og var ekki hljóðpípan, sem mildar skap 
þitt, holuð innan með hnífum? 

Skoðaðu hug þinn vel, þegar þú ert glað- 
ur, og þú munt sjá, að aðeins það, sem vald- 
ið hefur hryggð þinni, gerir þig glaðan. 

Þegar þú ert sorgmæddur, skoðaðu þá 
aftur huga þinn, og þú munt sjá, að þú 
grætur vegna þess, sem var gleði þín. 

Sum ykkar segja: 


Spámnðuríun — S 


33 



“í heimi hér er meira af gleði en sorg,“ 
og aðrir segja: 

/,; „Nei, sorgirnar eru fleiri.“ •' :: -• / • 
En ég segi þér, sorgin og gleðin; ferðast 
saman að húsi þínu, og þegar- önnur. situr 
við borð þitt, sefur hin í rúmi þínu. 

Þú vegur salt milli gleði og sorgar. 
Jafnvægi nærð þú aðeins á þmum dauðu 

4 

stundum. . : ; 

Þegar sál þín vegur gull sitt og silfur á 
metaskálum, hlýtur gleðin og sorgin að 
lcoma og fara. ■ • 


\ 


34 



NÆST gekk fram smiður einn og mælti: 

Talaðu við okkur um hús. 

Og hann svaraði ogs agði: 

Gerðu hugsunum þínum bústaði á öræf- 
um, áður en þú reisir þér hús í barginni.. 

Því að eins og þú leitar heim í rökkrinu, 
éins þarf hin friðlausa sál þín, hið fjarlæga 
ög einmána, sem í þér býr, að leita til sinna 
heimkynna. 

H ús þitt er hinn stærri líkami þinn.; 

Það dafnar í sólskininu og séfur í nætur- 
kyrrðimii, og svefn þess er ekki draumláus. 
Dreymir ekki hiis þitt? Og leitar það ekki 
í draumi út úr borginni upp til dalá og 
fjalla? 

Ég vildi, að ég gæti tekið hús ykkar í 
liönd mér og þeytt þeim eins og sáðmaður 
út um engi og skóga. 

Ég vildi, að götur ykkar væru dalir og 
öngstræti ykkar grænar lendur, svo að þið 


35 



leituðuð hver aunars gegnum víngarða og 
bæruð með ykkur angan jarðarinnar. 

En þetta getur enn ekki orðið. 

Forfeðumir hópuðust saman í ótta sínum. 
Og sá ótti mun ráða enn um stund. Enn um 
stund mun borgarmúrinn skilja sál þína frá 
landinu. 

Og segið mér, synir og dætur Orphalesu, 
hvað eigið þið í þessum húsum? Og hvað er 
það, sem þið geymið bak við læstar dyr? 

Geymið þið þar frið, hina hljóðu upp- 
spréttu máttarins? 

Geymið þið þar stórar hugsjónir, hina háu 
sigurboga andans? 

Geymið þið þar fegurð, sem leiðir sálina 
frá glingri úr v.iði og málmi til fjallsins 
helgá? 

Segið mér, hvað geymið þið í þessum 
húsum? 

Eru það aðeins þægindi? Hýsið þið að- 
eiris munaðargirnina, þennan þjóf, sem kem- 


36 



ur sem gestur, en verður síðan gestgjafi og 
að lokum iuisbónái? 

Já, og bún verður harðstjóri, sem með 
svipu og vendi gerir hina hærri eðlisþætti 
sér undirgefna. 

Hönd hennar er mjúk, en hjartað úr steini. 

Hún svngur þig í svefn og hæðist síðan 
að minnkandi manndómi þínum. 

Hún glottir við hrörnun þankans og legg- 
ur hann í flos brenninetlunnar eins og brot- 
hætt kcr. 

Sannarlega drepur munaðurinn hið and- 
lega líf sálarinnar og fylgir henni síðan glótt- 
andi til grafar. 

En þið, börn víðáttunnar, sem unnið ykk- 
ur ekki hvíldar, verðið elcki fjötruð eða múl- 
bundin. 

Hús þitt sé siglutré, en ekki akkéri. 

Það á ekki að vera rósatjald til að hylja 
sár, heldur brá, sem verndar augað. 


37 



fe 

Leggið ekki saman vængina til þess að 
komast inn um dymar, beygið ekki böfuð- 
ið við hæfi loftsins og látið ekki veggina 
skorða andann. 

Dveljið elcki £ gröfum, gerðum af hinu 
dauða handa því, sem lifir. 

. Og þótt hús þitt sé stórt og fagurt, getur 
það hvorki geymt leyndardóm þinn né hýst 
þrá þína. 

Því að það, sem er æðri ættar í vitund 
þinni, b ýr í höll á himnum, 0g dyr hennar 
em morgunroðinn, en gluggar hennar eru 
söngvar og þagnir næturinnar. 


38 



OGr VEFARINN SAGÐI: 

Talaðu við okkur um klæði. 

Og hann svaraði: 

Að miklu Ieyti hylja fötin fegurðina, en: 
ekki ljótleikann. 

Þið klæðizt fötum til að hylja nekt ykk- 
ar og verða óháð, en þau geta orðið ykkur 
reiðingur og fjötrar. 

Ég vildi, að þið köstuðuð oftar klæðum og 
gengjuð nakin í sól og sunnanþey, því að 
andardráttur lífsins er í sólskininu og hönd 
lífsins í blænum. 

Sum ykkar segja: 

..Það er norðanvindurinn, sem vefur klæði 
okkar.“ 

Og ég segi: 

Já, það var norðanvindurinn. 

En blygðunin var vefstóll hans og hrörn- 
íinin þráður hans. 



4 



Og þegar klseði hans var ofið, þá hló 
hann í skóginum. 

Gleymið ekki, að feimnin þarf skjöld gégn 
auga hins óhreina. 

Og þegar hinn óhreini er ekki lengur til, 
hvað er þá feimnin annað en fjötur sálar- 
ihnar? 

Og gleymið ekki að jörðin gleðst yfir ber- 
uín fótum og blæinn langar að leika í slegnu 
hári. 





OG KAUPMAÐUH nokkur sagði: 

Talaðu um kaup og sölu. 

Og hann svaraði og sagði: 

Jörðin géfur ykkur ávöxt sinn, og ylckur 
mun ekkert skorta, ef þið kunnið að taka 
á móti gjöfum hennar. 

Með því að deila rétt gjöfum jarðarinn- 
ar, fáið þið auð og allsnægtir. 

En ef þið deilið ekki af kærleika og rétt- 
sýni, verða sumir ágjarnir og aðrir svangir. 

Þegar þið, sem erfiðið á sjónum, á alcrin- 
um og í víngarðinum, mætið vefaranum, leir- 
kerasmiðnum og kryddsalanum á markaðs- 
torginu, — biðjið þá anda jarðarinnar að 
stjórna voginni, svo að framlög ykkar séu 
rétt metin. 

Og leyfið ekki okraranum, sem vili kaupa 
erfiði ykkar fyrir orð sín, að taka þátt í 
viðskiptunum. 

Yið slílca menn skuluð þið segja: 


41 



„Plægið með okkur jörðina eða .farið með 
bræðrum okkur út á miðin.og leggið netin, 
því að laniið og sjórinn geyma nægtir gulls 
kanda okkur öllum.“ 

Og komi til torgsins söngvarar, listamenn 
og skáld, þá kauptu einnig þeirra gjafir, því 
að einnig þeir safna ávöxtum og reykelsi, og 
þó að varningúr þeirra sé gerður úr draum- 
um, er liann fæða og klæði sálarinnar. 

Og gættu þess, áður en þú ferð af torginu, 
að enginn hverfi keim tómlientur, því að 
andi jarðarinnar kvílist ekki, fyrr en þörf- 
um hins minnsta bróður er fullnægt. 


42 



2>Á GÉKK FRAM einn af dómurum 
borgarinnar og sagði: Ræddu við okkur um 
glæpi og refsingar. 

Og hann svaraði og sagði: Þegar sál þín 
yfirgefur þig, fremur þú einn og óvarinn 
afbrot þín gagnvart öðrum mönnum og 
sjálfum þér. 

Og vegna þeirra yfirsjóna verður þú út- 
skúfaður að bíða við hlið náðarinnar. 

Guðinn í sjálfum þér er eins og útsærinn, 
hann er alltaf hreinn. 

Og eins og himinninn lyftir hann aðeins 
þeim, sem hafa vængi. 

Hann er bjartur eins og sólin. 

Hann þekkir ekki vegi moldvörpunnar og 
leitar ekld að gryfjum höggormsins. 

En í manninum býr fleha en guðsvit- 
undin. 

Margt í þér er ennþá mannlegt og margt 
ekki mannlegt ennþá, heldur óskapnaður, 
sem gengur í svefni og bíður þess að vakna. 


43 



En UiTi mannmn í þér mun ég nú ræða, 
því að það er hann, en ekki guðinn í þér eða 
dýrið í svefnrofunum, sem þekkir glæpi og 
refsingu. 

Oft hef ég heyrt ykkur tala um þann, 
sem fremur glæp, eins og hann væri ekki 
einn af ykkur, heldur ylckur ókunnur og 
framandi gestur í veröld ykkar. 

En ég segi ykkur, að alveg eins og dýrl- 
ingurinn og hinn réttláti eru ekki betri en 
það bezta í yklcur, eins er þrjóturinn og 
kjáninn ekki verri en það versta í ykkur. 

Eins og laufblað gulnar ekki án leyndrar 
vitundar trésins, eins fremur afbrotamað-. 
urinn ckki afglöp sín án dulins vilja ykkar 
allra. 

X»ið stefnið til guðsins í sjálfum ykkur. 

Þið eruð vegurinn og vegfarendur. 

Og þegar einltver ykkar fellur, þá fellur 
hann fyrir þá, sem á eftir ganga, og varar 
við steininum í götunni. 

Já, og hann fellur vegna þeirra, sem á 


44 



tmdan gengu og fótvissari voru, en ruddu 
ekki steininum úr vegi. 

Og einnig þetta, þó að það sé erfitt að 
játa: 

Hinn myrti er ekki saklaus af að vera 
myrtur. 

Og sá, sem rœndur er, er ekki saklaus af 
jáninu. 

Hinn réttláti er Wkki saklaus af gerð ill- 
virkjans. 

Og sá, sem hvítþvær hendur sínar, er 
þó ekki hreinn af verknaði afbrotamanns- 
ins. 

Já, hinn seki er oft fórnardýr píslarvotts 
.síns. 

Og enn oftar ber hinn dæmdi byrðar hins 
sýknaða. 

Þið getið ekki greint hinn réttláta frá 
hinum rangláta og hinn góða frá iUvirkjan- 
um, því að þeir standa saman hlið við hlið 
fyrir augliti himinsins, samofnir eins og 
hvítir og svartir þræðir. 

Og þegar hiirn svarti þráður slitnar, verð- 


45 



ur vefariun að bæta allt klæðið og einnig 
vefstólinn. - 

Ef einbver ykkar vill leiða- bina ótrúu 
eiginkonu fram fyrir dómarann, láti bana 
þá einnig vega bjarta eiginmannsins á:vog- 
arskálum og bregða mælistiku á sál bans. 

Og lát þann, sem búðstrýkja vill afbrota- 
mannimi, kanna anda þess, sem brotið var 
gegn. 

Og ef einbver vill refsa í nafni réttlætis- 
ins óg böggva tré bins illa, kanni hann fyrst 
rætur þess. 

Og ég segi ykkur, að hann mun finna 
rætur hins illa og hins góða, hins frjóa og 
bins ófrjóa fléttaðar saman í þöglu bjarta 
moldarinnar. 

Og þið dómarar, sem viljið vera réttlátir, 
bvaðá dóm kveðið þið upp yfir þeim, sem 
brýtur ekki lögin, en er þó þjófur í anda? 

H vaða refsingu á að leggja á þann, sem 
deyðir boldið, eii fellur sjálfur fyrir morð- 
ingjum andans? 

Og bvernig á að logsækja þann, sem er £ 


46 



verki svikari og harðstjóri og þó sjálfur 
kvaliim og svívirtur? 

Og hvernig á að refsa þeim, sem vegna 
iðrunar sinnar líður meiri kvöl en nemur 
yfirsjón hans? 

Er ekki iðrunin sá dómur, sem kveðinn 
er upp yfir mönnum af lögmáli því, sem þér 
helzt vilduð þjóna? 

Þó getið þið ekki fengið hinn saklausa til að 
iðrast eða lyft iðruninni frá br jósti hins seka. 

Óboðinn kemur hún og vekur menn um 
miðja nótt og knýr þá til að horfast í augu 
við sjálfa sig. 

Og þið, sem skilja eigið xéttlætið, verðið 
þið nkki að þekkja öll verk manna og sjá 
þau í réttu ljósi? 

Aðeins þá munuð þið skilja, að sá, sem 
uppréttur stendur, og hinn fallni eru hinn 
sami maður, maður, sem stefnir út úr nótt 
dýrssálarinnar inn í dag hinnar guðlegu vit- 
undar. 

Og að hornsteinn musterisins er ekki hærri 
en lægsti steinninn í grunni þess. 


47 



ÞÁ SAGÐI LÖGFRÆÐINGUR EINN. 

En hvað um lög okkar, meistari? 

Og hann svaraði: 

Gaman þykir ykkur að semja lög, en þó 
enn skemmtilegra að brjóta þau. 

Eins og börn, sem leika sér á ströndinni 
og byggja sandkastala í ákafa, en brjóta þá 
síðan niður hlæjandi. 

En meðan þið byggið sandkastala ykkar, 
flytur hafið ykkur meiri sand upp á strönd- 
ina, og þegar þið brjótið þá niður, hlær hafið 
með ykkur. 

Ilafið hlær alltaf með sakleysingjanum. 

En hvað um þá, sem skilja ekki, að lífið 
er eins og hafið og mannasetningar sand- 
kastalar á ströndinni, þá, sem halda, að lífið 
sé klettur og Iögin steinn. til að höggva 
mynd sína í? 

Hvað um krypplinginn, sem hatast við 
dansmej'jar? 


48 



Hvað um uxann, sem ann oki sínu og 
kallar elginn og dádýrið í skóginum lauslát- 
an flökkulýð? 

H vað rnn gamla höggorminn, sem getur 
ekki lengur haft hamskipti og kallar alla 

' i 

aðra nakta .pg blygðunarlausa? 

Og hvað á að segja um þann, sem kemur 
snemma til veizlunnar, etur yfir sig, fer 
þreyttur heim og kaliar mannfögnuð sið- 
lausan og vcizlugesti lögbrjóta? 

Hvað á að segja um þessa menn annað 
en það, að þeir standa einnig úti í sólskin- 
inu, en snúa þaki við sóliníii? 

Þeir sjá aðeins skuggann sinn, og skugg- 
inn er lögmál þeirra. 

Og hvað er sóiin þeim annað en höfundur 
skugganna? 

Og hvað er að þekkja þessi lög annað en 
það að menn líta niður og skoða skugga sinn 
a jorðmm? 

En þú, sem horfir í sólarátt, hvaða mynd- 
ir teiknaðar á jörðina geta heft för þína? 


Spámaðurinn — 4 


49 



Og þú, sem ferðast á vængjum vindanna, 
hvaða veðurviti getur vísað þér leið? 

Lög hvers ættu að fjötra þig, ef þú brýt- 
ur ok. þitt, en brýtur það ekki á dýflissu 
nokkurs manns? 

Hvaða lög ættir þú að óttast, þótt þú 
dansir, ef þú hnýtur ekki um járnhlekki 
nokkurs manns? 

. Og.hver mun flytja þig til dómara, þótt 
þú fleygir feldi þínum, ef þú leggur hann 
ekki í götu nolikurs manns? 

... Synir og dætur Orphalesu, þið getið þagg- 
að niður í trumbunni og losað strengi fiðl- 
unnar, en hver getur skipað lævirkjanum 
að hætta að syngja? 




50 



OG RÆÐUMAÐTJR, nokkur sagði: 

Ræddu við okkur um frelsið. 

*■ 

Og hann svaraði: 

Við borgarhliðið og við arineldinn héf ég 
séð ykkur falla fram og tilbiðja ykkar eigin 
frelsi, líkt og þræla, sem beygja sig fyrir 
harðstjóranum pg lofá böðul sinn. 

Já» í helgum lundi musterisins og í skugga 
virkismúranna hef ég séð hina frjálsustu 
ykkar á meðal bera frelsið utan á sér eins 
og ok og handjárn. 

Og sál mín fylltist hryggð, því að þið 
getið aðcins verið frjáls, þegar jafnvel löng- 
unin til að leita frelsisins verður ykkur 
klafi um háls og þegar þið hættið að tala 
um frelsið sem takmark og leiðarlok. 

% 

Þið eigið að vera frjáls, þegar dagar ykk- 
ar eru ekki áhyggjulausir og nætur ykkar 
ekki án saknaðar og trega. 

Látið allt þetta verða ykkur lárviðar- • 


51 



sveiga og lyftið ykkur yfir það nakin og 
f rj áls; 

Og hvernig eigið þið að hefjast upþ yfir 
amstur dægranna án þess að brjóta hlekk- 
ina, sem þið á morgni skilningsins smíðuð- 
uð fullorðinsárum ykkar? 

í sannleika sagt er það, sem þið kallið frelsi, 
sterkasti hlekkurinn í þessari keðju, þótt 
hann glói í sólskininu og blindi augu ykkar. 

Og hvað er það annað en brot af ykkur 
sjálfum, sem þið viljið Iosna við til þess að 
verða frjáls? 

Ef það eru ranglát lög, sem þið viljið 
afnema, þá voru þau lög rituð með ykkar 
eigin hendi á enni ykkar sjálfra. 

Þið getið ekki afmáð þau með því að 
brenna lögbókina, og ótsærinn nægir ekki 
til að þvo þau a£ enni dómaranna. 

Og ef þið viljið brjóta hásæti harðstjór- 
ans, þá byrjið á því að brjóta hásætið, sem 
þið búið honum í huga ykkar. 

Því að hvernig getur harðstjóri ráðið 


52 



frjálsum og stoltum mönnum nema vegna 
þess, að það er harðstjórn í frelsi þeirra og 
stoltið blandið smáninni? 

Og ef það er skylda, sem þið viljið losna 
við, þá minnizt þess, að þið kusuð hana 
sjálf, fremur en að henni væri þröngvað upp 
á ykkur. 

Og ef það er óttinn, sem þið viljið reka 
frá völdum, vitið þá, að sá ótti er í hjört- 
um ykkar, en ekki í hendi skálksins. 


Vissulega fallast allir hlutir í faðma í vit- 
und ykkar, það sem þið þráið og það sem 
þið óttizt, það sem þið elskið og það sem þið 
hatið, það sem þið eltið og það sem þið 
reynið að forðast. 

I*essir hlutir dansa saman um vitúnd 
ykkar eins og ljós ogs kuggar. 

Og þegar skugginn líður burt og hverfur, 
breytist ljós hans í skugga annars ljóss. 

Og þannig er um frelsi ykkar, þegar það 
missir fjötra sína, verður það sjálft fjötur 
æðra frelsis. 


53 



OG KVENPRESTURINN tók aftur til 
máls og sagði: 

Ræddu við okkur um ástríður og skyn- 
semina. 

Og hann svaraði og sagði: 

Oft er sál ykkar orustuvöllur, þar sem 
skynsemi ykkar og dómgreind heyja stríð 
við tilfinningar ykkar og langanir. 

Feginn vildi ég flytja sálum ykkar frið 
og breyta ósamræmi og baráttu í sam- 
hljóma og einingu. 

En hvernig get ég það, nema þið gerizt 
sjálf friðflytjendur og lifið í sátt við alla 
þætti eðlis ykkar? 

Skynsemi og langanir eru stýri og segl 
hinnar hafsæknu sálar. 

Ef seglin rifna eða stýrið brotnar, velk- 
ist hún fjTÍr vindum eða kemst í kyrrstöðu 
á höfum úti. 

Skynsemin eini’áð er afl, sem reisir mann- 


54 



inum fangelsismúra, og stjórnlaus ástríða 
er eliur, sem breytist í ösku. 

Lát því sálina lyfta skynseminni upp í 
hæðir ástríðunnar, svo að hún geti ort. 

Og Iát sálina stjórna ástríðunni af skyn- 
semi, svo að hún geti endurfæðzt daglega 
og risið úr sinni eigin ösku eins og fuglinn 
Fönix. 

Umgangizt dómgreind ykkar og Iöngun 
eins og tvo góða gesti í húsi ykkar. 

Vissulega hossið þið ekki öðrum á kostn- 
að hins, því að sá, sem það gerir, missir 
traust og vináttu þeirra beggja. 

Þegar þið sitjið í birkikjarri upp til fjalla 
og horfið yfir fögur og friðsæl engi og slegin 
tún — þá hvíslar sál ykkar: 

„Guð hvílist í vizku“. 

Og þegar stormurinn kemur og vindurinn 
gnauður á þekjunni og þrumur og eldingar 
þjóta um himininn, — þá mælir sál ykkar 
í ótta og undrun: 


55 



•"„Guð stjórnast af löngun“. 

Og fyrst þið eruð andardráttur guðs og 
lauf í hans skógi, skuluð þið einnig hvílast 
í vizku og stjórnast af ástríðu. 



OG KONA EIN tók til máls og sagði: 

Segðu okkur frá þjáningunni. 

Hann sagði: 

Þjáningin er fæðingarhríð skilningsins. 

Eins og kjarni verður að sprengja utan 
af sér skelina, til þess að blóm hans vaxi 
upp í ljósið, eins hljótið þið að kynnast 
þjáningunni. 

Og ef þið sæjuð hin daglegu kraftaverk 
lífsins, yrði þjáningin ykkur undursamleg 
engu síður en gleðin. 

Og árstíðaskipti sálarinnar yrði ykkur 
eðlileg eins og sáning og uppskera, og þol- 
góð munduð þið þreyja vetur þjáninganna. 

Sjálf hafið þið úthlutað ykkur miklu af 
þjáningu ykkar. 

Hún er hið beizka meðal, sem læknirinn 
í manninum gefur við sjúkdómum hans. 

Treystið því lækninum og drekkið meðal 
hans æðrulaust. 


57 



í>ótt liönd hans sé þung og hörð, er henni 
stjórnað af mildi hins óséða, og bikarinn, 
sem hann færir ykkur, brennir varirnar, en 
er þó gerður úr leimum, sem Guð hefur vætt 
með helgum tárum sínum. 



58 



OG MAÐUR NOKKUR SAGÐI: 

Ræddu við okkur um sjáifsþekkingu. 

Og hann svaraði og sagði: 

I djúpi hjarta þíns þekkir þú leyndar- 
dóma daga þinna. 

En eyru þín langar til að heyra það, sem 
hjarta þitt veit. 

Þig langar til að köma orðum að því, 
sem andi þinn hefur alltaf vitað. 

Þig langar til að snerta draummyndir 
þínar. 

Og þannig á það að vera. 

Hin leynda uppspretta sálarinnar á að 
brjótast fram og renna niðandi til sjávar. 

Og perlur þinna ómælisdjúpa eiga að birt- 
ast í augum þínum. 

En leggðu hina óþekktu dýrgTÍpi þína ekki 
á metaskálar. 

Og kanna þú ekki dýpi þekkingar þinnar 


59 



með staf eða kvarða, því að haf sálarinnar 
á sér engin takmörk. 

Segðu ekki: 

„Ég hef fundið sannleikann," segðu held- 
ur: 

„Ég hef fundið sannleika/‘ 

Segðu ekki: 

„Ég hef fundið veg sálarinnar," segðu 
heldur: 

„Ég hef mætt sál Tnínni á veginum." 

Því að sálin gengur allar leiðir. 

Hún dansar ekki á línu og vex ekki eins 
og reyr,. heldur opnast hún eins og þúsund- 
blaða lótusblóm. 




60 



ÞÁ SAGÐl KENNAEI NOKKUR: 

Talaðu við okkur um fræðslu. 

Og hann sagði: 

Enginn getur birt ykkur nein sannindi 
önnur cn þau, sem byltast í svefnrofum í 
ykkur sjálfum á morgni skilningsins. 

Eræðarinn, sem gengur í skugga musteris- 
ins meðal lærisveina sinna, miðlar ekki af 
vísdómi sínum, beldur fremur af trú sinni 
og samúð. 

Ef bann' er í sannleika vitur, þá býður 
hann ykkur ekki inn í hús vísdóms síns, 
heldur leiðir hann ykkur að dyrum yklcar 
eigin sálar. 

Stjörnufræðingurinn getur talað við ykk- 
ur um þekkingu sína á geimmun, en hann 
getur ekki gefið yklcur skilning sinn. 

Tónsnillingurinn gæti sungið ykkur söng 
lífsins, en hann getur ekki gefið ykknr eyra, 
sem nemur hann, eða rödd, sem er bérgmál 
hans. 


61 



Og sá, sem fróður er um talnavísindi, get- 
ur sagt ykkur frá heimi máls og vogar, en 
hann getur ekki lokið honum upp fyrir ykk- 
ur. 

Því að hugarsýn eins manns ljær öðrum 
ekki vængi sína. 

Og jafnvel eins og maðurinn stendur einn 
í vitund guðs, eins verður hver maður á sinn 
eigin hátt að þekkja guð og skilja heiminn. 



62 



OG UNGMENNI nokkurt sagði: 

Ræddu við okkur um vináttuna. 

Og hann svaraði og sagði: 

Vinur þinn er þér allt. 

Hann er akur sálarinnar, þar sem samúð 
þinni er sáð og gleði þín uppskorin. 

Hann er brauð þitt og arineldur. 

í> ú kemur til hans svangur og í leit að 
friði. 

Þegar vinur þinn talar, þá andmælir þú 
honum óttalaust eða ert honum samþykkur 
af heilum hug. 

Og þegar hann þegir, skiljið þið hvor ann- 
an. 

I>ví að í þögulli vináttu ykkar verða allar 
hugsanii , allar langanir og allar vonir ykk- 
ar til, og þeirra er notið í gleði, sem krefst 
einskis. 

Þú skalt ekki hryggjast, þegar þú skilur 
við vin þinn, því að það, sem þér þykir vænst 


63 



um í fari hans, getur orðið þér ljósara í f jar- 
veru hans, eins og f jallgöngumaður sér f jall- 
ið bezt af sléttunni. 

Og láttu vináttuna ekki eiga sér neinn til- 
gang annan en að auðga anda þinn, því að 
sú vinátta, sem leitar einhvers annars en 
síns eigin leyndardóms, er ekki vinátta, held- 
ur net, sem lcastað er í vatn og veiddir í 
tómir undirmálsfiskar. 

Og gefðu vini þínum það, sem þú átt bezt. 

Ef hann verður að þekkja fátækt þína, 
lát hann þá einhig kynnast auðlegð þinni. 

Hví skyldir þú leita vinar þíns aðeins til 
að drepa tímann? 

Leitaðu hans með áhugamál þín. 

Því að það er hans að uppfylla þörf þína, 
en ekki tómleika þinn. 

Og vertu glaður með vini þínum og njóttu 
með honum lífsins. 

Því að í dögg Iítilla hluta finnur sálin 
morgun sinn og endumærist. 


64 








mms^m 

^' i ;AV h 'h :,í ^<I' ’iyí' ÍA/, < - ■ 

rtó&sK'-.í*:v':' >, .*<£- r --: J - ity • :v»í 


'í íVif^T v >: - ■/■ ■" «VS >>V ;, 

■ ■■: '■ ■[:.<■ V"í*ií 


V/^.V v <v^ J 

msi 

m 

nmÆK 


■ :■ . . * *vy./v w.v?: v «p 

• : ^V-- : i&í'*■ ?<' ■v , í?;j-v^:v,K'ÆH 

•.-, .Yí: ■*, ;■-■. ■/.'. :■.; a-..,'. V' ®55 * jShhS 

■■ -•';••• v-.r&-fl&raá: 

■:■ ,'- ■ ■ ••.■;■ •' ''?■• vr.'íP?:?-'i 

: o =:■■ , -■ ■ :V' r ;.',■:/Jvi v - ■ _-/A;->v. ;v :>.V . ^ 

.-■... :-■•,■-■■ j-.? 1 '«^Rss{fas»av:- 

1 . . ■. 1 / V ■ - f ;: , 'V*V- Y.- * L " V + -. 

mpHp 

mmmm -r&mm 

■ .•-;■ < v ■ 

>> *+y e ,v -* v.j k" ’ V'O; vv >';-. ■: 

■ .• ■ ;-,.■:.•- *&%>•} ’S'ífej'jl v-<•..:; . 

V \,-A/ *í/,V*-■.,I'.ÍV - /;.■,- 


mm 


mmm-: 

Ki 


PSÍÍMpg 

VvVíSlfte 

Ývy* 1 '..-.■ ■ o ■, - v i J. V 1 * 


- ^({j 

V-rVV 













OG- FRÆÐIMAÐUE, nokkur sagði: 
Talaðu við okkur um samræður. 

Og h.ann svaraði og sagði: 

Þið talið, þegar hugsanirnar nægja ykk- 
ur ekki lengur. 

Og þegar þið getíð ekki lengur dvalizt í 
einveru sálarin n ar, farið þið að lifa á vörun- 
utn, og orðin verða ykkur afþreying og 

i ■ h 

skemmtun. • 

Og margt í ræðu ykkar hálfdrepm 1 hugs- 
imina, því að hiigsunin er fugl, sem í búri 
orðanna kann að blaka vængjum, en getur 
ekki flogið. 

. í 

Til eru þeir, sem leita hinna málgefnu af 
ótta við að vera einir. 

í þögn einverun n ar sjá þeir andlega nekt 
sína og flýja. 

Og til eru þeir, sem segja í hugsunarleysi 
sannindi, sem þeir skilja ekki sjálfir. 


Sp&maðurinn — 0 


65 





Og til eru þeir, sem þekkja sannleikánn, 
en segja hann ekki í orðum. 

I brjóstum slíkra manna dvelur andinn 
í ljóðrænni þögn. 

■p 

Þegar þú mætir vini þínum á v eginum 
eða á torginu, láttu þá anda þinn bæra var- 
irnar og stjórna tungunni. 

Láttu hina innri rödd ná eyrum sálar- 
innar, því að sál hans mun minnast sann- 
inda hj'arta þíns, eins og menn minnast 
víns, þó að. litur þess sé gleymdur og bikar- 
inn brotinn. 



66 



OG STJÖRNUFRÆÐINGTJR einn sagði: 

Meistari, hver er kenning þín um tím- 
ann? 

Og hann svaraði: 

Þið eruð vön að mæla tímann og hið ómæl- 
anlega. 

Þið hagið gerðum ykkar eftir stundaglasi 
og bindið jafnvel a nda ykkar við stundir 
og árstíðir. 

Tímann gerið þið að fljóti, setjizt síðan 
á bakkann og horfið á strauminn. 

Þó þekkir eilífðin í ykkur eilífð lífsins og 
veit, að dagurirm í gær er aðeins minning 
dagsins í dag og morgundagurinn draumur 
hans. 

Og andinn og söngur lífsins í manninum 
er enn í viðjum hins fyrsta augnabliks, 
þegar stjörnunum var þeytt út í geiminn. 

Hver ykkar finnur ekki, að máttur hans 
til að elska er takmarkalaus? 


67 



Og hver finnur samt ekki, að sú ást, þótt 
hún sé takmarkalaus, rúmast öll í hjarta 
hans, en berst ekki frá einni hugsim til ann- 
arrar eða frá einu verki til annars? 

Og er ekki tíminn eins og ástin óskiptur 
og ómælanlegur? 

En komist þú ekki hjá að mæla tímann 
í árstíðum, láttu þá hverja árstíð fela í sér 
allar árstíðir. 

Og láttu daginn í dag geymá minningu 
hins liðna og áraum hins ókomna. 



68 



OG EINN AF ÖLDTJNGUM borgariimar 
sagði: 

Talaðu við okkur um hið góða og hið 
illa. 

Og hann svaraði: 

Um hið góða í ykkur get ég talað, en ekki 
hið illa. 

Því að hvað er hið illa annað en hið góða 
kvalið af sínu eigin hungri og þorsta? 

Þegar hið góða er soltið, leitar það fæðu, 
jafnvel í dimmum hellum, og þegar það 
þyrstir, drelckur það jafnvel úr forarpollum. 

Maðurinn er góður, þegar honum líður 
vel. 

Þegar honum líður illa, er hann samt ekM 
vondur. 

Ófarsælt heimili er ekki þjófabæli, það 
er aðeins ófarsælt. 

Og stýrislaust sMp án þess að sökkva. 

Maðurinn er góður, þegar hann leitast við 
að gefa úr sjóði hjarta síns. 


69 



i 


Og þó er hann ekki voridur, þegar íiann 
hugsar aðeins um eigin hag. 

!Því að þegar hann reynir aðeins að hagn- 
ast, er hann rót, sem stendur föst í jörð- 
inni og sýgur brjóst hennar. 

Og vissulega getur ávöxturinn ekki sagt 
við rótina: 

„Vertu eins og ég þroskuð og saf amik il, 
sígefandi af nægtum þínum.“ 

Því að ávextinum er nauðsýn að gefa, 
eins og rótinni er nauðsyn að þiggja.. 

Maðurinn er góður, þegar hann veit, hvað 
liann segir. 

Samt er hann ekki illmenni, þegar hann í 
hugsunarleysi lætur móðan mása. 

Því að jafnvel léleg ræða getur styrkt 
veika tungu. 

Maðurinn er góður, þegar hann gengur 
djarfur og öruggur að settu marki. 

En hann er ekki vondur, þótt hann stefni 
þangað haltrandi. 

70 





Jafuvel þeir, sem haltra áfram, ganga ekki 
aftur á bak. En þið, sem eruð sterk og létt 
á fætij þið haltrið ekki með hækjumannin- 
um og álítið það góðsemi. 

I»ið eruð góð á margan hátt, og þið eruð 
ekki vond, þegar þið eruð ekki góð. 

Þið eruð aðeins sein að hugsa og sein að 
framkvæma réttlætið. 

En hafrarnir geta ekki kennt skjaldbök- 
um að flýta sér. 

Góðleikinn felst í löngun mannsins til að 
þelckja sinn innri veruleika, og þá löngun 
eigið þið öll. 

En hjá sumum er hún eins og stráumhait 
fljót, sem ber með sér til sjávar leyndar- 
dóma f jallanna og söngva skógarins. 

Og hjá öðrum er hún lygn straumur, sem 
sniglast máttlaus að ósi í ótal bugðum og 
krókum. 

En lát ekki eldhugann segja við hinn 
ástríðulitla: 

„Hvers vegna sækist þér ferðin svona 
seint?“. 


71 



í*ví að góður maður spyr ekki hinn nakta: 
„Hvar eru klæði þín?“ eða hinn húsnæðis- 
lausa: v 

„Hvað hefur orðið um hús þitt?“ 




72 



ÞÁ SAGÐI KVENPRESTUR EINN: 

Talaðu við okkur um bænina. 

Og hann svaraði og sagði: 

Þið biðjið í neyð ykkar og fátækt. 

Ég vildi, að þið bæðuð einnig á hamingju- 
stundum ykkar og þegar þið búið við auð 
og allsnægtir. 

Því að bænin lyftir jkkur upp í hinar 
björtu víðáttur lífsins. 

Og ef ykkur er huggun í að senda frá ykk- 
ur myrkar hugsanir, ætti það ekki síður að 
vera gleði ykkar að varpa frá ykkur birtu, 
þegar dagar í sál ykkar. 

Og ef þið getið ekki annað en grátið, 
þegar sálin knýr ykkur til að biðja, þá verð- 
ur hún að knýja ykkur sporum, unz sorg 
ykkar breytist í gleði. 

Þegar þið biðjið, mætið þið í anda öllum, 
sem biðja með ykkur, mönnum, sem mætast 
aðeins í bæninni. 


73 



Látið því heimsóknina í hið ósj'milega 
musteri aðeins verða fagnaðarfund og hátíð 
sálarinnar. 

I s ví að ef þið farið inn í musterið aðeins 
til að biðja, munuð þið ekki öðlast. 

Og ef þið farið þangað aðeins til að niður- 
lægja ykkur sjálf, munuð þið ekki upphafin 
verða. 

Eða jafnvel þótt hún fari þangað til að 
biðja um gæði öðrum til handa, mim bæn 
ykkar ekki heyrast. 

Það er nóg, að þú gangir hljóðlega inn í 
musteri bænariimar. 

Eg get ekki sagt ykkur, hvernig þið eigið 
að biðja í orðum. 

Guð hlustar ekki á orð ykkar, nema þeg- 
ar hann leggur ykkur þau sjálfur á tungu. 

Og ég get ekki kennt ykkur bænir sjávar- 
ins, bænir skóganna og fjallanna. 

En þið synir og dætur f jallanna, skóganna 
og hafsins getið fundið bæn þeirra í hjörtum 
ykkar. 


74 



Og ef þið aðeins hlustið í kyrrð næturinn- 
ar, getið þið heyrt þauhvísla: 

Yor guð, þú sem ert okkar. fleygi andi, 
vilji þinu er okkar vilji. 

I>rá þín er þrá okkar. 

Það er máttur þinn í okkur, sem breytir 
nótt okkar, sem er þín nótt, í dag, sem er 
einnig þinn. 

Við getum ekki beðið þig um neitt, því 
að þú þekktir þarfir oldcar, áður en þær 
birtust okkur. 

Við þörfnumst þín, og með því að gefa 
oklcur meira af þér sjálfum hefur þú gefið 
okkur allt. 




75 



ÞÁ GEKK FRAM einsetumaður nokkur, 
sem kom einu sinni ár hvert til borgarinnar, 
og sagði: 

Talaðu við okkur inn gleðina. 

Og liann svaraði og sagði: 

Gleðin er frelsissöngur, en hún er ekki 
frelsi. 

Hún er útspnmgið blóm langana ykkar, 
en hún er ekki ávöxturinn. 

Hún er djúp, sem ákallar himininn, en hún 
er hvorki dýpið né hið háa. 

Hún er fugl, sem flýgur úr búri sínu, en 
hún er ekki himinvíddin. 

Já, á alian hátt er gleðin frelsissöngur. 

Syngið hann af öllu hjarta, en seljið hon- 
um ekki sál ykkar. 

Siun ungmenni leita gleðinnar einnar og 
verða fyrir ámæh og fordæmingu. 

Eg dæmi þau ekki. Ég vil láta þau leita. 

Þau munu finna gleði, en ekki hana eina. 


76 



Hún á sér sjö systur, og hin sízta þeirra 
er fegurri en gleðin. 

Hafið þið ekki heyrt um manninn, sem 
gróf upp jörðina í leit að rótum og faun 
dýrmætan fjársjóð? 

Og sumir öldungar minnast gleðinnar með 
iðrun líkt og yfirsjóna, sem mönnum verð- 
ur á í ölæði: 

En iðrunin er þoka andans, en ftkki heið- 
ríkja hans. 

Þeir ættu að minnast gleðinnar með þakk- 
látum hug líkt og uppskeru Uðins sumars. 

Ef þeim samt er fróun í iðruninni, lofum 
þeim þá að njóta hennar. 

Og til eru þeir, sem komnir eru af æsku- 
skeiði og hættir að leita, en eru ekki nógu 
gamlir til að Iifa í endurminningunni. 

Og.í ótta sínum við áð leita ög minnast 
ganga þeir fram hjá gleðinni til þess að 
syndga ekki gegn andanum. 

En jafnvel þeir gleðjast og njóta þess að 
ganga fremstir á vegi siðferðisins. 


77 



Og þannig finna einnig þeir f jársjóð, þótt 
þeir með skjálfandi höndum grafi eftir rót- 
unii 

En segið mér, hver er sá, sem getur syndg- 
að gegn andanum? 

Getur næturgalinn storkað næturkyrðinni 
eða eldflugan stjörnunum? 

Og gctur logi þinn og reykur orðið byrði 
á herðum vindsins? 

Halda menn, að andinn sé lygn tjörn, sem 
hægt sé að grugga með staf? 

Oft byrgið þið með sjálfsafneitun ykkar 
langanir ykkar inni í afkimum sálarinnar. 

Hver veit, nema það, sem þið þykizt haf- 
in yfir, bíði ykkar á morgun? 

Jafnvel líkaminn þekkir erfð sína og rétt- 
láta þörf og verður ekld blekktur. 

Og líkaminn er harpa sálarinnar. 

Sum ykkar slá á þá hörpu fagurt lag, aðrir 
falska tóna. 

Og nú spyrjið þið: 


78 



Hvernig eigum við í gleði okkar að greina 
miíli góðs og ills? 

Gangið út á engið og inn í garðinn, og þið 
munuð sjá, að það er gleði býflugunnar að 
safna hunangi blómsins. 

En það er einnig gleði blómsins að gefa 
hunang sitt. 

Því að býflugunni er blómið uppspretta 
lífsins, og blóminu er býflugan sendiboði ást- 
arinnar, og það er þörf þeirra og gleði að 
gefa og þiggja. 

Synir og dætur Orphalesu, líkizt í lífs- 
nautn ykkar blómum og býflugum. 



79 



OG SICÁLD NOKKURT SAGÐI: 

Segöu okkur frá feguxðmni. 

Og hann svaraði: 

Hvar íettir þá að leita fegurðar og hvernig 
ættir þií að finna hana, ef hún sjálf er ekki 
vegur þÍDn og leiðarljós? 

Og hvemig ættir þú að yrkja um hana, 
ef hún er ekki vefari orðsins? 

Mæddir menn og þjáðir segja: 

„Fegurðin er ljúf og mild. 

Eins og ung móðir, hálffeimin í dýrð sinni, 
stígur hún niður meðal vor.‘ f 

Og hinir kappsfullu segja: 

„Nei, fegurðin er eitthvað ógurlegt og 
máttugt. 

Eins og stórviðri hristir hún jörðina undir 
fótum okkar og himininn yfir höfði okkar.“ 

Þreyttir menn og lífsleiðir segja: 

„Fegurðin er mjúk og lágróma rödd. 


80 




:«>£. V /t>bVv, A>V ' 






ÉÉIllÉII 


s* 


r««<i 


■ ’ J --' ‘‘-t ví 




p:ia 

^ÍV^VvÍV" o v i %" 

3íVí-1wí<'í «•■ - 


M 


■MfliipMr' 

i<l!tí i 


mm®m 

V t<V &<-J,íS'í ;r Æí 

iv&&&$&k4k 


'ÞMmmh- 


I: : flunk ; ií 















Aísswa 




; ■ • -,- í' ,.: .,-•, &-z-.A '■ -:' ■ í;*-»- . 

.-■ : •■■'■: :‘HCiÆí?‘'ívi:* í'* : ‘. í '-Va^'ÍV i>'■■'. 


■ * - ,->i ^ 




‘ V * ■ - ■ vi' 

A f ií * ( .■, f 

v^v^vxv.^v,'*,, 

Í|PÍ#$ 


1 V-vhI I ■ I s V ' '^' 

'VV-.-,\-C’V ■ ..■ 


■■ .* ■ _. .. 


- ■•■/.; ■•; ■ 
v/j-vv . 

■ v /v ^yy^: 

,,-v : _% f v v/ /, 

■'■■rí- 





Hán talar í sál okkar.. 

>Rödd hennar fellur inn í þögn okkar eins 
og dauft ljós, sem skelfur af ótta við skugg- 
•.ann." . ... -. .• 

En hinir friðlausu segja: 

„Við höfiun heyrt kall hennar milli fjalla, 
og í rödd hennar voru ofnir hófaskellir, 
vængjagnýr og öskur ljóna.“ 

Á kvöldin segja útverðir borgarinnar: 
„Fegurðin. mun rísa í austri í liki morgun- 
•árðjnnnar." . • :: 

^ Og í erfiði dagsins segja verkamenn og 
vegfarendur:- „Við höfum séð hana lúta yfir 

jörðina úr gluggum sólsetursins." 

, ' 4 ■ * 

, * - 

Og á vetrum segir bóndinn: 

„Hún mun koma yfir roðnandi f jallshnúka 
með vor í faðmi.“ 

Og í önnum sumarsins segja lcaupámenn- 
irnir: . ' 

„Við höfum séð hana dansa. í fallandi 
haustlaufi með jómfrúmjöll í hári.“ 


'SpámaSurLan — C 


81 



Allt þetta hafið þið sagt mn fegurðina, 
'ogþ ó töluðuð þið ekki um hana, heldur um 
þörf, sem ekki var fullnægt, 

Og fegurðin er ekki þörf, heldur leiftur 
guðdómsins. 

Hún er ekki þ orsti eða fátækt, sem biðst 
afsökunar, heldur er hún sál, slegin eldi, 
hjarta, heiííað áf töfrum. 

: Húu er ekki mynd, sem menn sjá, eða 
íjóð, sem þeir héyra, heldur ér hún mynd, 
sem lifii- í hjartanu, þótt augunum sé lok- 
áð, og ljóð, sem ómar í sálinni, þó að eyrað 
nemi ekkert hljóð. . ' 

Hún cr ekki safinn bak við skorpinn böik 
eða vængjuð ránfuglskló, heldur er hún garð- 
ur, sem aldréi fölnar, og hópur engla, sem 
fljúga að eiíífu'. ■ 


Synir og daétúr Orphalesu, fegúrðin er 
Jífið, þegar lífið tekur blæjuna frá helgú. 
andíiti sínu. 

En þið eruð lífið og þið eruð blæjan. : 


82 



Fegurðin er eilífð, sem horfir á sjálfa sig 
í spegli. 

Enþið eruð eilífðin og þið eruð spegill- 
inn. 



83 



o G GA3VIALL PRESTUR SAGÐI: 

Talaðu við okkur um trú. 

Og hann sagði: 

Hef ég í dag talað um nokkuð annað? 

Er trú ekki öll verk og aJlar Bugsanir, og 
eins það, sem er hvorki verk né hugsun, 
heldur undur og kraftaverk, sem streyma 
frá hjarta manns, meðan höndin heggur og 
slær véfinn? 

Hver getur greint hugmynd sína frá fram- 
kvæmd sinni og trúna frá verkum sínum? 

Hver getur dregið stundir sínar í dilka 
og sagt: 

„Petta á Guð, og þetta á ég, þetta fær 
sálin, og þetta fær líkaminn?“ 

Stundir mannsins eru vængir, sem fljúga 
um sál hans og líkama. 

Betra er þ eim, sem skrýðist siðferðinu 
eins og spariflíkum, að ganga nakinn. 

Vindurinn og sólin má ekki göt á hörund 
hans. 


84 



Og. sá, sem breytir aðeins eftir bókstaf 
postillunnar, lokar söngfugl sinn inm í bóri. 

Gleðisöngvar eru ékki sungnir í fangels- 
um. 

Og sá, sem lítur á trú sína eins og glugga, 

sem bægt er að opna og loka, hefur enn 

■ 

pkki stigið inn í heiðríkju sálar sinnar. 

Daglegt líf þitt er trú þín og musteri þitt. 
Gakk þú inn í það musteri heill og óskipt- 
ur. 

Taktu þangað plóg þinn og gígju þína, 
hamar þinn og steðja, allt, sem þú vinnur 
til þarfa og til heiUa. 

í bæn þinni getur þú hvorki risið ofar 
verkum þínum né fallið neðar mistökum þín- 
um. 

Og taktu með þér alla menn: 

Því að í bænum þínum getur þú hvorki 
flogið ofar vonum þeirra né kropið dýpra 
en örvænting þeirra. 


85 



Og vertu ekki sífellt að ráða .gátur, þótt 
þu viljir þekkjá Guð. 

Horfðu heldur í kringum þig og sjáðu 
hann leika sér við böm þín. 

. Og líttu til himins og sjáðuhann ganga 
í skj'jum, rétta fram.arm sinn í eldingunni 
og falla til jarðar í regninu. 

Sjáðu hann brosa í blómunum og veifa 
til þín hendi í skóginum. 



86 



* . * »• • * 


• ÞÁ MÆLTI ALMÍTRA: . 

Mál er.nú að spyi’ja um dauðann. 

Og liahn sagði: . 

Þú leitar að leyndardómi dauðans. 

En hvernig ættir þu að finna hann,.ef 
þú : Jeitar hans. ekki í æðaslögum. lífsins? 

Uglan, sem sér í myrkri, en blindast af 
dagsbirtunni, ræðiír ekki gátu ljóssins. : . 

- LeitaðU a i. sái dauðans ,í Iíkama lífsins, 
því að líf: og dauði er eitt eins og fljótið og 
særinn. . 

í djúpi vona þinna og lángana felst hin 
þögla þckking á hinu yfirskilvitlega, og éins 
og fræin, sem dreymir -undir snjónum, 
dreymir hjarta þitt vorið. 

Trúðu á draum þinn, því að hann er hhð 
eilífðarinnar. 

Óttinn við dauðann er aðeins ótti smala- 
drengsins við konung, sem vill slá hann til 
riddara. 

Er smalinn ekki glaður í hjarta sínu þrátt 


87 . 



fyrir ótta sinn við að bera merki konungs- 
ins? 

Og finnur hann þó ekki mesttil óttans? 

Því að bvað er þ að að deyja annað en 
standa nakinn í blænum o g hverfa inn í sól- 
skinið? 

Og hvað er að hætta að draga andann 
annað en að frelsa hann frá friðlausum öld- 
uni lífsius, svo að hann geti risið upp í mætti 
sínum og óf jötraður leitað á fund guðs síns? 

Áðeins s á, sefn drekkur af vatni þagnar- 
iniiar, mun þekkja hinn volduga söng. 

Og þegar þú hefur náð ævitindinum, þá 
fyrst munt þú hefja fjallgönguna. 

Og þegar jörðin krefst líkama þíns, muntu 
dansa í fyrsta sinn. 




OG DAGTXR LEEÐ AÐ KVÖLDI. 

Og sjáandimx Aímítra sagði: 

Blcssaður sé þessi dagur og þessi staður 
og sál þín, sem liefur talað. 

Og hann svaraði: Var það ég, sem taJaði? 

Var ég ekki einnig áheyrandi? 

í>á gekk hann niður tröppxn musterisins, 
og mannfjöldinn fylgdi honum. , . 

Og hann steig á skip sitt. 

Aftur horfði hann á mannfjöldann og 
mælti: 

Synir og dætúr Orphalesu, vindurinn býð- 
ur mér að hverfa héðan. 

Ég er ekki jafnfús til farar og vindurinn, 
samt verð ég að kveðja. 

Við förumennirnir, sem leitum jafnan hins 
fáfarna vegar, hefjum engan dag, þar sem 
við gistum að kveldi, ekkert sólris kemur 
til okkar, þangað sem sólsetrið kvaddi okk- 
ur. 


89 



* 


Við ferðuinst, meðan jörðin sefur. 

Við erum fræ hinnar lífseigu jurtar, og 
þegar.blóm hennar opnast, kemur vindur- 

inn og ber okkur um jörðina. 

■ ■ 

Fáir voru dagar mínir meðal ykkar og 
orð mín enn færri.. 

En hætti rödd mín að hljóma í eyrum 
ykkar og fölni ást mín í minningu ylckar, 
þá mun ég koma aftur með auðugra hjarta 
og tungu, sem auðsvéipari er andánum, og 
tala til ykkar. 

Já, öldur mínar munu aftú.r falla að 
ströndinni, og þó að- dauðinn skilji olckur 
og ég sé grafinn hinni miklu þögn, mun ég 
samt leita skilnings ykkar. 

Og ég mun ekki leita án árangurs. 

Ef nokkuð af því, sem ég hef sagt, er 
saiinléikúr, mun sá sannleikur birtast aftur á 
hreinni tungú og í orðum, sem skyldari eru 
hugsunuin ykkar. : 


90 



'• Synir og dætur örphalesu, nú ber storm- 
urinn niig frá landi, en ekki út í eilífan 
bláinn. 

Ef þessi dagur hefur ekki veitt svör 
við spum ykkar og verið opnun sálar minn- 
ar, látum hann þá verða fyrirheit um fram- 
ííðina. * 

. Þarfir mannsins breytast, en hvorki ást 
hans né löngun til að láta kærleikann vera 
svarið við þörfum sínum. 

Yitið því, að ég: mun koma aftur frá 
hinni rniklu þögn. 

. Morgunþokan, sem gufar upp við sólris 
og skilur dögg eftir á grasinu, mun sáfnast 
samau í ský og falla til jarðar sem regn. 

Ég var morgunþokán. 

í næturkyrrðinni hef’ ég gengið um stræti 
ykkar, og andi minn hefur svifið yfir húsuni 
ykkar, og égh ef fundið hjartslátt ykkar í 
brjósti mér og andardrátt ykkar á vangá 
mér, óg égþ ekkti ykkur öll. 

Já, ég þelckti gleði ykkar og sársauka’ 


91 



* 


og þegar þið sváfuð, voru draumar ykkar 
mínir draumar. 

Og oft var ég meðal ykkar öræfatjöm. 

1 mér spegluðust hnjúkar ykkar og f jalls- 
hlíðar, jafnvel reikandi fjárhópar hugsana 
ykkar og langana. 

Og þögn mína gisti hlátur barnanna í 
kátum lækjum og þrá æskunnar í fallandi 

i 

vötnum. 

Og árnar og l ækirmr héldu áfram að 
syngja, eftir að þau voru runnin í djúp mitt. 

Það var guðdómur ykkar. 

Öll eruð þið aðeins frumur í líkama hans, 
og í ljóði hans eru söngvar ykkar aðeins 
hljómlaus andvörp. 

í stærð hans verðið þið stór. 

Og þegar ég sá hann, sá ég ykkur, og 
ég elskaði ykkur. 

Því að hvaða leiðir getur ástin farið, sem 
liggja utan hans? 

Hvaða sýnir, vonir og hugmyndir rísa 
honum hærra? 


92 



• Eins og risaeik, þakin eplablómum, dvelst 
hann í sál ykkar. 

Máttur bans bindur ykkur við jörðina, 
og ilmur bans lyítir ykkur til bimins, og 
í eilífð hans verðið þið eilíf. 

Ykkur hefur verið sagt, a ð þið séuð eins 
og festin, sem er jafnveik og veikasti blekk- 
ur hennar. 

Þetta er aðeins hálfur sannleikur, I>ið er- 
uð einnig jafnsterk ogs terkasti hlekkurinn. 

Að dæma ykkur eftii* mistökum ykkar er 
líkt og að dæma afl hafsins eftir froðu brot- 
innar öldu. 

Að dæma ykkur eftir mistökum ykkar er 
líkt og að fordæma árstíðirnar fyrir óstöðug- 
Iyndi þeirra. 

Já, þið eruð eins og hafið; þó að strandað 
skip liggi á ströndum ykkar, getið þið ekld 
flýtt aðfallinu. 

Og þið eruð eins og árstíðirnar. 

Vorinu, sem blundar í sál ykkar, afneitið 


93 



þið á vetri ykkár, en það brosir í svefnrof- 
iimim og reiðist ykkur ekki. 

Haldið ekki, að ég segi þetta, til þess að 
þið getið sagt hvórt við annað: 

„Hann mælir um. okkur lofsamlega. 

Iíann sá ekkert nema gott í okkur“. 

Eg færi það aðeins í orð, sem þið vitið 
í hjörtum ykkar. 

Og bvað er vizka í hafti orðsins annað 
en skuggi hinnar orðvána þekkingar? 

Hugsanir ykkar og orð mín eru öldur 
sem gejma minningu okkar um daginn í 
gær og hina fornu daga, þegar jörðin þekkti 
hvorki okkur né sjálfa sig, og þaer nætur, 
sem grúfðu yj5r umróti og byltingu hennar. 

Spekingar hafa komið til ykkár til að 
miðla af vísdómi síniim. 

Ég kom til að leita að vísdómi ykkar. 

0g sjá, ég hef fundið þáð, sem 'æðra er 
vizkiumi, það er hinn eldlegi andi ykkar, 
sem er alltaf að eflast, meðan þið, sinnu- 
Iaus mn vöxt hans, harmið hverfandi daga 
ykkar. 




Hann er líf, sem leitar lífsins í líkömum, 
sem óttast gröfina. 

Hér eru éngar grafir. 

Þessi fjöll og þessir dalir eru vagga og 
áning arstaðir. 

Um landið, sem geymir grafir forfeðranna, 
munuð þið sjálf og börn ykkar dansa. 

Saunarlega skemmtið þið ykkm* oft án. 
þess að vita það. 

, * . * H> 

J- - ‘ 

m w é * 

Aðrii hafa komið til ykkar, og fyrir gull- 
in; loforð svarin í tryggðum gáfuð þið þeim 
aðeins auð, völd og frægð. 

Ekkert loforð hef ég gefið ykkur, en samt 
launið þið mér ennþá ríkulegar. 

i»ið bafið gefið mér sárari lífsþorsta. 

Vissulega getur engin gjöf verið meiri en 
sú, sem breytir öllu lífi inanns í þurrar varir 
og veröldinni í uppsprettu. 

Með þessu bafið þið launað mér og beiðrað 
mig, að bvenær sem ég kem að lindinni til 
að drekka, finn ég vatn lífsins, sem þyrstir 
sjáift. 


95 



Og það drekkur mig og ég það. 

Sum ykkar halda, að ég sé of stoltur og 
hæverskur til að þiggja gjafir. 

Eg er of stoltur til að taka við 1 aunum, 
en elcki gjöfum. 

Og þótt ég hafi etið ber á heiðum, þegar 
þið hefðuð annars boðið mér að setjast við 
borð ykkar, og sofið í anddyri musterisins, 
þegar þið hefðuð annars viljað hýsa mig, 
þá var það þó vakandi athygli ykkar, sem 
kryddaði fæðu mína og gæddi svefn tninn 
draumuin. 

Fyrir þetta blessa ég ykkur: 

Þið gáfuð mild ð og vissuð ekki til, að 
þið gæfuð neitt. 

ATssuléga breytist í stein sú góðsemi, sem 
horfir á sjálfa sig í spegli. 

Og sú dyggð, sem nefnir sjálfa sig fögrum 
nöfnum, leiðir til ills. 

Og sum ykkar hafa kallað mig einrænan 


96 






V^i'X<Ví>r' 

&§&•# 

/íc 


‘.^y.^v^^>Vys^CT«ra«S^sg 

■ \ i " ■ ■' * v/.,.'. - v ’’ ''f^vv't , v V'> J A < 1 -\6 i í 

-:• ’ir.YvM .* '. ■ -*. ‘ '. %*A V VVKSS.VS 


>' '*A S'V' ■ 

\ + v p -V 


III 


llwlsli 


^ Ay-Í'->W 


mm 

'km$ 

m/m 

mm 


wMmm 

mtékm 


Wim 




SSHI 

-Í íSvxVX* 


íav:<-; : ^V' 




ÍÍMííM 


WKKmmÉSt 


■flHH 


,a:á 


lgllp§| 






og ölvaðan af minni eigin einsemd, pg þið 
hafið sagt: 

„Hanh ræðir við trén í skóginum, en ekki 
við maunfólkið. 

Hahn situr einn á tindi fjallsins og horfir 
á feorg oHcar.“ s 

í*að cr satt, ég hef gengið á fjallið og farið 
einförum um fjarlægar slóðir. 

Hvemig ætti ég að geta séð ykkur nema 
úr mikilli hæð og mikilli f jarlægð? 

Hvernig er í ráun og veru haegt að vera 
nálægur nema íír fjarlægð? 

Og .aðrir meðal ykkar sögðu, þótt ekki í 
orðum væri: . 

„Pörumaðui', förumaður, þú sem Ieitor 
hæðá, sem enginh mun ná, hvers vegna 
situr þú á f jallstindum, þar sem emir gera 
hreiður-shi? * • * 

Hvers vegna leitar þú þess, sem aldrei 
vérður háð? 

Hvaða vinda hyggstu veiða í net þitt, og 
hváða undrafugla eltir þú um himinirm? 

Kom þú, og vertu eins og við.; ; 

m 


Spám&ðurinn — 7 



Stígðu niður og seddu hungur þitt á 
brauði okkar og slökktu þorsta þinn með 
víni okkar." 

I þögn sálar sinnar sögðu þeir þessa bluti. 

En hefði þögni verið dýpri, mundu þeir 
vita, að ég leita aðei s að leyndardómi ykk- 
ar eigin gleði og ykkar eigin þjáninga. 

Og ég leita aðeins hins dýpra eðlis ykkar, 
sem spannar himininn . 

En veiðimaðurinn var einnig eltúr, því að 
mai'gar örva minna, sem hrukku af boga- 
strengnum, hittu sjálfan mig í hjartaði 

Og hinn fleygi varð einnig að skríða, því 
að þegar vængimir þöniust út í sólskininu, 
urðu skuggár þeirra á jörðinni að skjald- 
böku. 

Og ég, sem trúi, efast einnig, þvíáð oft 
hef ég þreifað á mínum eigin sárum til þess 
að styrkja trú mína á ykkur og til að þekkja 
ykkur betur. 

Og vegna þessarar trúar og þessarar þekk- 
ingar segi ég: 


98 



Þið eruð meira en líkamínn , annað en hús 

* * 

ykkar og eigur. 

Hið sanna sjálf dvelst ofar fjöllum og 
svífur á vœngjum vindanna. 

Það ei ekki eitthvað, sem skríður inn í 
hlýju sólskinsblettanna eða grefur holur inn 
í myrkrið í leit að öryggi. 

Það er eitthvað frjálst; andi, sem leiðir 
þróun jarðarinnar og stjómar himninum. 

Ef þetta eru óljós orð, þá reynið ekki að 
skýra þau. 

01 jóst og þokukennt er upphaf allra hluta, 
en elcki endamark þeirra. 

Og ég vil, að þið minnizt mín sem upp- 
hafs. • 

Lífið og allt, sem lifir, verður til í þok- 
unni, en ekki í kristöllum. 

Og hver veit, nema kristallinn sé þoka, 
steinrunnin og í hrömun? 

Eg vildi, að er þið minnizt mín, minn tuzt 
þið éinnig, að það, sem virðist véikast og er 


99 



reikulast í ykkur, er í raun og veru sterkasta 
stálið. , . 

Er það ekld andardrátturinn, sem hefur 
byggt og hert bein ykkar? 

0g er það ekki draumurhm, sem enginn 
man lengur, sem byggt hefur borg ykkar 
og allt, sem í henni er? 

Ef þið sæjuð aðeins ölduföll þessa andar- 
dráttar, sæjuð þið ekkert annað. 

Og ef þið aðeins heyrðuð hvísl draums- 
ins, hlýdduð þið á hann einan. 

En þið sjáið ekki og hejTÍð ekki, og það- 
er vel. 

Slæðunni, sem hylur auglit ykkar, mun 
verða lyft af sömu höndum og þeim, sem 
ófu hana. 

Og leirinn, sem fyllir eyru ykkar, verður 
rofinn með fingrunum, sem hnoðuðu hann. 

Og þið munuð sjá. 

Og þið munuð heyra. 

Harmið þó ekki blindni ykkar og æðrizt 


100 



ekki vegna heyrnarleysisins,. því að á þeim 
degi skuluð þið finna hinn leynda. tilgang 
allra hluta, og þið munuð blessa myrkrið, 
eins og þið blessið. ljósið. 

Er hann hafði mælt þessi orð, leit hann 
upp ; og hann sá ferjumanninn standa við 
stjTÍð og horfa til skiptis á þanin seglin og 
út til hafsins. 

Og hann sagði: 

Þolinmóður, allt of þolinmóður er hann, 
ferjumaðuiinn, 

• Vindurinn blæs og þýtur í seglunum. 
Jafnvel stýrið spyr um áttina. 

Samt bíður skipstjórinn þess, að ég þagni. 

• Og skipverjarnir, sem heyrt hafa öldu- 
gný stærri sæva, hafa einnig þolinmóðir 
hlýtt á mál mitt. 

Nú mun ég ekki tefja þá lengur. 

Eg er ferðbúinn. 

Eg kveð ykkur, syni og dætur Orphalesu. 
Þessi dagur er Iiðinn. 


101 



Hann leggur saman blöð sín eins og vatna- 
lilja, sem bíður morgundagsins. 

E n gjafir hans eigum við, og.ef þær nægja 
ekki, verðum við að biðja um nýjar gjafir. 

Gleyinið ekki, að ég mun koma aftur. 

Eftir skamma stund mun löngun mín 
safna dufti og froðu í annan líkama. 

Skamma stund mun ég hvílast í faðmi 
vindsins og síðan verða endurborinn af nýrri 
móður. 

Nu kveð ég ykkur og æsku mína. 

Við höfum mætzt í draumum, óg þið hafið 
sungið fyrir mig í einveru minni, og úr löng- 
unum ykkar hef ég reist loftkastala á himn- 
um. 

En nú hefur svefninn flúið og tekið með 
sér drauma okkar. 

Dagur er r unninn , og svefnrof okkar hafa 
breytzt í vöku, og við hljótum að skiíja. 

I rökkri minninganna munum við mæt- 
ast á ný, og við munum ræðast við, og þið 
munuð syngja mér efnismeiri söng. 

Og mætist hendur okkar í nýjumdr aumi. 


102 



skulum við reisa annan loftkastala á hinin- 

✓ 

nna. 

Að svo mæltu bað bann skipverja leysa 
festarböndin, og skipið lét úr böfn og sigldi 
í austur. 

• Og allt fólkið kallaði til bans einum rómi, 
og raddir þess bárust út á bafið og rimnu 
saman við rökkur kvöldsins. 

Almítra ein var þögul og borfði út á bafið 
eftir skipinu, unz það bvarf í móðu. 

Og eftir að allt fólkið var farið, stóð bún 
enn ein eftir á ströndinni og bugleiddi orð 
bans: 

„Skamma stund mun ég bvílast í faðmi 
vindanna og síðan verða endurborinn af 
nýrri móður." 


103 



